
Y BWTHYN BACH TO 
GWELLT. 


Mi gollais fy nhad, mi gollais fy mani, 
Pan oeddwn yn blentyn bychan; 

Md ydwyf yn cofio dim am yr un 
O’r ddau oedd mor hoffus o’u baban; 
Cymerwyd fi gan fy nain, meddent hwy, 
Yn rtghanol ystorom o fellt; 

A magwyd fi gan fy nain ar y plwy’ 

Yn y Bwthyn Bach Tô Gwellb 

Cydgan— 

Pan yn rhuo byddai’r daran, 

Ac yn gwibio byddai’r mellt, 

O! ’rwy’ncofio fel y llechwn 
Yn y Bwthyn Bach Tô Gweîlt. 

Pan fyddai’r rliew a’r eira gwyn 
0 amgylch y bwthyn bychan, 
Eisteddwn yn ddedwydd ar fy stôl fach, 
A chanwn ar ben yr hen beutan; 

A’m nain yn dysgu adnodau i mi 
Yn nghanol ystorom o fellt; 

Hhyw nefoedd fach gu i mi a fy nain 
Oedd y Bwthyn Bach Tô Gwellt. 

,, . -■ , . 99 


2 


Cydgan— 

Pan yn rhuo byddai’r daran, 

Ac yn gwibio byddai’r mellt, 

0! ’rwy’n cofio fel y Hechwn 
Yn y Bvythyn Bach Tô Gwell, 


Pan fyddwn yn chwareu o gwmpas yr ardd 
Cartrefle y gwenyn a’r rhosyn, 

A difyr y treuliais lawer awr 

Wrth chwilio am nyth yraderyn; 

Mae hiraeth dwys yn fy nghalon brudd, 

Nes ydyw bron myn’d yn ddellt,— 

O na bawn eto yn blentyn fy nain, 

Yn y Bwthyn Bach Tô Gwellt. 

Cydgan— 

Pan yn rhuo byddai’r daran, 

Ac yn gwibio byddai’r mellt, 

0! ’rwy’n cofio feì y llechwn 
Yn y Bwthyn Bach Tô Gwelît. 


Pan fyddwn yn myned gyda fy nain 
Trwy’r ddol, gan ei gaìw hi’n fami, 
Hithau mewn hiraeth dwys am fy mamí 
A’i chalon oedd gynt yn fy ngharu; 

A chyda hi byddwn i’n mhob man, 

A’m diliad yn wynion a glân, 

Ond erbyn hyn mae fy nain yn y Ilan 
Yn huno yn y graian mân. 

Cydgan— 

Pan yn rùuo byddai’r daran, 

Ac yn gwibio byddai’r mellt, 

O! ’rwy’n cofìo fel y Ilechwn 
Yn y Bwthyn Bach Tô Gwellt, 

99 


